| 








S|» 


HIRAETH BARDD 
| AR On EI FRAWD 


A AETH FR AMERICA. 


I'w ganu ar fesur “Trymder,” 


Mae archoll hiraeth dan fy mron, 
Fy anwyl frawd, 

Am gael dy gwmni llawen llon, 
Cyn curio'm cnawd ; 

Mae golwg lwydaidd ar fy ngwedd 

Fel pe bawn eisioes yn fy medd : 

O na chawn gwmni yn dy hedd, 
Yn hyn ofyd! 

Nid oes i'm gysur ar fy nhaith, 

Nid y'w fy nhymor yma'u faith, 

Caf orphwys mewn lle nad oes gwaith, 
Mewn noddfa glyd. 


Er dyfned y'w y moroedd maith, 
Sydd rhyngom ni, 

Mae arswyd meddwl am y daith, 
A grym y lli; 

Os y'w trysorau'r gwledydd pell 

Eu haur a'u perlau ryw faint gwell, 

Pa les a wnant mewn daear gell, — 
Od'wedimi ? 

Y trysor penaf îs y nen, 

Yw 'nabod Gŵr fu ar y pren, 














2 


Lle geill pechadur guddio ei ben, 
Un fel tydi 


Archollaist galon tad amam, 
Do, lawer tro, ^ 
Fu yn dy feithrin rhag cael cam, | 
Pan yn dy fro; |S, 
Yr wyt yn awr. mewn estron wlad, 8 
Lle na chêi gwmni mam na thad, | 
A'r hen gynghorion rhwyddion, rhad, 
Oedd ganddynt hwy. 
Ti fuostanwyl ar ei bron 
Dioddefodd drosot lawer ton : 
Pa fam sydd ar y ddaear hon. 
A1 phoenau' fwy ? 








Wel ffarwel iti, fy anwyl frawd. 
'Am hyn'o bryd, 
Nid wyf am fyn'd yn destyn gwawd, 
I bawb drwy'r byd, 
Mor hyfryd y'w ar deulu'r nef, 
Heb boen na thristwch gyd ag ef, 
Am fod o'u nifer boed dy lef, 

“ Cynangauloes. , 
Gobeithio cawn ni gwrdd ein daa, 
Lle mae'r Angylion glân yn gwau, 
A'r Hwn fu farw dros ein bai, 

Ar bren y groes, 





MonanuGuu TEcaAr, 














CHWARELWYR, 


Ar y mesur Llef caerwynt.” 


Nid oes yr un crefftwr, 
Mi wn, drwy'r cyfandir 
Na chwaith yr un llongwr, 

Na chloddiwr mewn claidir, 

Run fath â'r chwarelwr, 

Dyngarwr rhagorol, 

Sy'n cael ei hyll faeddu, 

A hyny'n feunyddiol, 

'Doces neb yn cerdded yn un man, 
Mor llwyd ei wedd, mewn tre na llan, 
Na'r hen chwarelwr druan, 

Sy'n gweithio am 'chydig arian, 

I gadw'r d—l ei-hunan, 

Yn gobog yn êi gaban,— 

Ac ef i drin y,dwr ar baw, 

Ac aros allan dan y gwlaw; 

Ac yntau'r siarpar a'i drwyn sur, 

Yn lledu ei ( d raed ar drael y gwŷr, 
Arolwg arno'n wr thun, 

Mor;ffals,y bydd o'n chw erthin, 

Heb nemawr yn ei goryn, 
Yn medru bodyn dordyn; 





4 
Ni thal o hefo'i ben a'i ddawn, 


Ddim llond ei din o ludw mawn. 


Bydd llawer yn meddwl 

Nad oes yr un cynwr, 

Ond cael arno'r enw 

O fod yn chwarelwr, 

Y byddai ef wedy'n 

Mewn eithaf bywoliaeth, 

Ai wreigen yn arlwy 

Yn orlawn o fariaeth ;— 

O na mae'r siarpar uchel ffrost, 
Yn cael y brans o ferw a rhost 
Cei dithau yr 'chydig enwyn, 
A bara ceirch i'w ganlyn, 

Ni weli fawr o fenyn, 

Cei frwchan a chig mochyn, 
A dyna fydd dy fwyd o hyd, 
Tra byddi byw yn hyn o fyd; 
Rwyf wedi tyngu ar fyr dro, 
Na arosaf chwaneg yn y fro, 
Rwyf am fynd i'r Gorllewin, 
Ar ol hen Fadog erwin, 

A gadael Bwlch-y-gegin, 
Drwy gymorth Nefol Frenin, 


Lle nad oes gormes, digder Îlwyd, 
Na neb yn dioddef eisiau bwyd. 
BLIN FAB OR BLAENAU. 


John Jones, Argraffydd, Llanrwst. 











